HIRAETHGHN. 


Milwr Clwyfedig yn Neheubarth Mtrica.. 


— A 


Tôn —* Just before ihe battle, mother.” 


—— O) 


O Î FY mam, a wnewch gusanu 
|. 'M darlun bach sydd ar y wal, 
Gwn nas gallaf byth ond hyny 
Ddod i Gymru o Transvaal. 
Pan yn brwydro, ces fy nghlwyfo— 
Gyrwyd maen gwn dan fy mron ; 
O! na allwn unwaith etto 
Nofio gawifef ros y dôn. 


O!na feddwn/ar ddwy aden— 
Mi ehedwn 1 fy ngwlad ; 
Gwn y byddwisl yn llawen 
Pe cawn wêl'd fy mam a'm tad — 
Gwel'd fy mrodyr a'm chwiorydd, 
Gweled fy laen ffryndiau gwiw, 
D'wedwch wrthynt hwy fy helynt, 
Os gerllaw i'ch maent yn byw. 


Dychmygaf weled yr hen onen 
'R hon a dyfodd ger y tŷ, 

Gwel'd y llwyn a gwel'd y ddraenen, 
Gweled bwthyn bach mamgu; 

Gwel'd y nentydd a'r afonydd, 
Gweled holl rosynau'r ardd ; 

Be' sydd fwy i greu teimladau, 
Teimlad bywiog enaid Bardd. 


Mae adgofion am yr amser 
. Hapus gyd-dreuliasom ni, 
Yn ymgodi i fy meddwl 
Fel y dôn ar fron y lli'. 
Boed eich bywyd chwi a mina' 
Fod yn llawn o gariad gwiw 
At yr Hwn fu ar Galfaria 
Er ein dwyn o farw i fyw. 


Wx.. LLEWELYN. 


yd * 
_ 





